Fadhila za (laailaha ILA Allah) 


Amesema Mtume Wa Allah (S.A.W) " Umejengwa Uislamu Kwa Mambo Matano: Kushudia Kuwa Hakuna 
Apaswaye Kuabudiwa Kwa Haki Isipokuwa Allah, Na Muhamad Ni Mtume Wake, Na Kusimamisha Swala 
Na KutoaZaka Na Kuhiji Na Kufunga Mwezi Wa Ramadhani" (Amepokea Bukhari) 


Akasema Tena Mtume (S.A.W) &" Neno Bora Nililolisema Mimi Na Manabii Wote Walionitangulia Ni: 
(Laailaha lla Allah Wahadahu Laasharika Lahu Lahu-L Mulku Walahu-L Hamdu Wahuwa Aalakuli Shain 
Qadiir)Hakuna Apaswaye Kuabudiwa Kwa Haki lla Allah Peke Yake Hana Mshirika, Ufalme Ni Wake Na 
Sifa Njema Zake Naye Ni Muweza Wa Kila Kitu. &" (Imepokewa Na Atirmidhiyu) 


'Laailaha lla Allah', Kwa Ajili Yake Alipamba Allah Pepo Na Kuchochea Moto Kisha Akaweka Soko La 
Mambo Mema Na Maovu. 

Akasema Mtume (S.A.W) &" Hakika Mtume Nuuh (A.S) Alipojiwa Na Umauti Akamwambia Mwanawe: 
Nina Kuamrisha Kwa 'Laailaha lla Allah' Kwasababu Kama Itachukuliwa Laailaha llaha lla Allah, 
Nakuwekwa Kwenye Mizani Na Mbingu Saba Na Ardhi Saba Sehemu Nyingine Ya Miizani, Basi Laailaha 
lla Allah Itakuwa Nzito Na Kuangusha Sehemu Ya Pili Ya Mizani,\|a Kama Ingelikuwa Mbingu Saba Na 
Ardhi Saba Ni Kama Pete Isiyojulikana Lailaha lla Allah Itazishinda Nguvu.&" (Imepokewa Na Bukhari 
Katika Kitabu Chake Aladabu L- Mufrad) 

https://www.with-allah.com/sw/fadhila-za-laail allaflfc 




